


4 
sd 




















MARWNAD, 


NEU 





$ 


BARCHUS GOFFADWRIAETH, | 
AM a 
DAVIES, | 


WILLIAM DAVE 






wreig yPe 


e 


Gweinidog yr Anymddibynwyr 


ea UO 
YN LLANYMDDYFRI, SIR GAERFYRDDYN, 


A hunodd yn yr Arglwydd Gorph. 9, 1830, yn 9pain oed. || 





““Gwyn eu byd y meirw y rhai sydd yn marw yn yr Arglwydd.” TN 





| 









ti ê “ 


ll. GAN WILLIAM THOMAS. | hb 





“  LLANYMDDYFRI: 
ARGRAFFWYD GAN D.R. 4 W. REES. 


1880) ll^ 


ŷ 














MARWNAD. 


nb 


MA brenin dychryniadau 
A'i gleddau'n tramwy'n gwlad, 
Gan dorri'r pererinion 
Mewn ereulon rwysg a brad, 
A gwanu'i sythion saethau 
I g'lonnau dynolryw, 
A'u rhoi heb un drugaredd 
I'r bedd o ŵydd y byw, 








ye y 


Ms 


. Mae'n tramwy'r byd o ddeutu, 
. Gan dorri ar y de, 

.A thorri ar yr aswy, 

 Hebofalpwynaphle; ; 
| Nid yw yn parchu gronyn Ŷ 
1. . Ar frenin mawr ei fri, 
|. Yn fwy na'r gwael gardottyn. 

“'. "Sy'n myn'd o dŷidŷ. . * 











| 

E 
NU 
' 

i 

Ï 

| 

1 





3 


9. 


Ym mysg y rhwygiad dirfawr 
A wnaeth yr angau llym, 
Fe deithiodd yn ddiweddar 
Mewn creulon rwysg a grym 
I ardal Blanymddyfri, 
Gan dorri Gwnaia dêg wedd, 
Oddiwrth ei gwr anwylgu, 
I bydru yn y bedd. 


4. 


Y fwynaidd Feistres DAnvrzs 
A ga'dd ei thorri lawr 

Gan gledd yr angau gerwin, 
Hen elyn bach a mawr, 


A'i rhoi mewn priddlyd wely, 


A llymaidd Ietty llaith, 
I huno yno ennyd, 
Nes cyfyd Iesu'r caeth, 


a. 


Hi fu dan law gystuddiol 
Penllywydd mawr y byd, 
Am lawer o wythnosau, a 
Yn godde'n fwyn o hyd ;_. 
Ni dd'wedodd air rhyfygus... 
. Yn erbyn Brenin nef, 
Ond hollol ymostyngai' 
I'w lân ewyllys el... 











4 


O. 


Ond ar ol diodde'n nychlyd, 
Fe ddaeth yr hyfryd awr, 
Iw A ar aden gariad 
O wlad y cat awc 
Tuhwnt i bob gofidau, 
A'r gwaeau oer ìi,gyd,, 
I côl ei Phriod siriol, 


I'r nefol fythol fyd. 


RW 


Y nawfed o Orphenaf 
Y daeth y gennad hŷ, 
1 ddryllio'i i phriddlyd babell 
V'w rhoi'n y ddaear ddu; 
A phan yr oedd yn 'madael, 
A gadael byd y gwawd, 
Mae'n cred fod ganthi Gyfaill 
A lyna'n well na brawd. 


8. 
Ni fu ym myd y gofid 


Ond megis ennyd awr ; 
dib cha'dd ond braidd blodeuo, 
Acyna gwywo'i gwawr ; 
9nd megis cysgod 
AT hynod ddydd o o ha”, 
Ei gyrru ga'dd i'r gweryd 
O'r bliniyd mawr ei bla. 





Ni 

































9 


9. 


Rai oriau cyn ymadael u 
Mor hyfryd oedd ei llais, 
Yn moli'i hanwyl Geidwad, 
A'i gammol yn barhaus; . 
Gan ddweyd fod ei drugaredd 
Yn rhyfedd ar ei rhan, 
A'i gadarn fraich o dani 
Yn dal ei henaid gwan. 





10. 


Ac hefyd 'roedd yn diolch 
i O hyd i'w Harciwydd mawr, 
bô. Am»iddo ei chystuddio 
de Tra'r oedd hi ar y llawr; 
Ac O! mor amyneddoar 
Y daliodd dan ei phoen, 
Mewn hyder o gael myned 
I gwmp'ni'r aeddfwyn Oen. 





11. 


Ac felly "nol ei phuro 
Ym mhair y cystudd blin, 
A bod dan law geryddol: 
Yr Arglwydd mawr ei hun, 
Hi ga'dd ryddhad o'i beichiau, 
A'i dwyn o boenau'r byd, 
I fynwes glyd ei Pherchen, 
Yn llawen heb ddim llid. 






















6 
12. 


“ Hi aeth dan faner Iesu 

Cyn bod yn bymtheg oed, 
Milwriodd yn y fyddin 

Heb unrhyw warth erioed, 
A darfu weled terfyn 

I'r blin ryfeloedd maith, 
A gweled buddugoliaeth 

Yn d'od ym mhen y daith. 


15. 


Yn lle y byd o ofid, 

Ca'dd feddu gwynfyd gwiw, 
A'i dwyn o ddyffryn galar 

I dringar fynwes Duw ; 
Troes chwerwon ddyfroedd Mara 
Yn hyfryd felus win, 
holl awelon blinfyd 
A droes yn hyfryd hin. 





14. 
edd yn cammol crefydd 
bedd ar fin y dw'r, 
na sail ei gobaith 
ac suddo yno'n siwr; 
aig oedd ganthi'n sylfaen 
dal ei hena'd gwan, 

Jedd Iesu'r Bugail ffyddlon 
Fu'n dirion ar ei rlian. 








Â 
ì 


'Nid oedd ond pump-ar-hugain 





















W 
15. 


Fe'i cariwyd i Lantrisant, 
I swydd Forganwg fawr, 
I roi ei chorph i bydru, 
A llechu yn y llawr; 
Caiff huno gyda'i thadau, 
A'i hoff berthnasau 'nghyd, 
Nes delo'r Arglwydd Iesu. 
I farnu hyn o fyd. 


16. 


Y noswaith cyn ei chludo 
O'r Cerrig tua'r llan, 
Pregethodd tri gwr doniol 
Yn fuddiol yn y fan; 
Yng nghyntaf Jones o Hermon, 
A Davies* bureiddawn, * Sardis. 
A Rowlands o Gwmllynfell, 
Mewn modd sylweddol iawn. 


La 


Pan aeth i'r ddae'ren ddu, 
Yr hyn lafara beunydd 

Fel rhybudd dwys i ni, Fa 
I geisio bod yn barod 

Cyn dyfod angau glas, 
Gan guro am drugaredd 


Wrth ryfedd orsedd gras. 





EL 

















8 


18. 


«Diddaner ei holl geraint 
W. Gan Frenin mawr y nef, 
"Ei gwr a'i geneth fechan 

A gaffo'i wyneb ef; 

A'i holl bertl'nasau ds 

Sy'n wylo'n drist o hyd, 
A fyddo dan reolaeth 


Ha el Bennaeth-mawr y byd. 


a 


A boed i Ddnw y lluoedd 
Ymweld â bobloedd byd, 
A'u dwyn i wel'd eu diwedd, 
Gan geisio hedd o hyd; 
Boed in” gael treulio'n bywyd 
Yn hyfryd i is y nen, _ a 
Ac yna gwlad gogoniant on 
I'n mwyniant fyth, Aimeys 





